S.>, 


CAN YSGRYTHYROL,) 


YN GOSOD ALLAN 


DAITH Y CRISTION; 


FEL AR Y 


"FOR o WYDMDRAOR. 





Cenir ar—“ Gwel yr Adeilad.” 





1, FEL ar y mor o wydr, 


. “Rwy'n brysio oddiyma'n brysur, 


Tua thragwyddoldeb ; 
Duw dwg fi o'r dyfnderoedd, 
Mewn prysurdeb: 


Mae'm taith trwy'r tonau mawrion maith, 


A'r tan a'r dwfr sydd fel pentwr 

Dwg fi, sydd wanwr, yn llwfr ac yn llaith, 
'Yr ochr draw ca'i ganu, 

Ac fyth ryfeddu'th waith. 


Un ran, wy'n geisio i fenaid gwan, 


Sef arch i'm cadw tra ar y diluw; 

Cei glod i'th enw' nol glanio o'r llif i'r lan, 
.Ac yna haleluwia 
-Mi gana, yn y man. 










































“9, 'Nid wrth im' rwyfo'n rhywfodd, 
"Y deuaf o'r dyfndero'dd 
I ben fy siwrne; 5, 
O dwg fy enaid clwyfus 
O'r dyfroedd dyfnion dyrus, ( 
Tm tirion artre'; i 
.At y llu sydd yna gyda thi, 
Mewn gwisgoedd gwynion, a'u tanau'n-dynion, 
Yn canu'n eon i'r Oen fu farw fry. 
“Gwyn fyd f'ai yn ei cwmp'ni 
Mi ganw'n innau'n hŷ, 
“Trwy'r lo's ga'dd Iesu ar y gro's, 
Mae yno filoedd draw yn y nefoedd, 
Ddaeth o'r dyfnderoedd yn canu ddydd anos, 
'Er gwaetha'u holl dywyllwcb, 
.A'u tristwch yn ei ho's. 


“3. Duw boed i'th 'fengyl dirion, 
I ddwyn i'maes newyddion 
Da etoini; 
“Cyrhaedded ein perthnasau, ï 
:Sy' heb wel'd eu diffygiadau, î 
O'r Arglwydd Iesu, 
.Bob un cyn del yr amser blin, 
Y dua'r haulwen sy'n y ffurfafen, 
Y syrth pob seren, oleuwen lân ei llun, 
'Pan ddelo dydd datguddiad, 
Dyfodiad mab y Dyn: 
/Fe gân yr-udgorn o dy fla'n, 
Nes clywo'r meirw o'r bedd yn groyw, 
Lef yn-eu gclw gerbron yr orsedd lân, 
-A'r byd yn wenfflam olau, 
A'r môr. a'i donau'n dâu Y ww 






b4 z gy Wd 
Ch wb £ £ s Y Í ŷ Sy 
a y 


4. Defnyddiau i gyd a doddant, 
A'r dda'r a'r nef a grynant, 
'Trwy ddirfawr allu: 
Bydd ser y nef yn syrthio, 
A'th air yn cael ei wirio 
Yn eglur ini: 
Bydd rhai, pryd hyn, na allant lai, 
Mewn synus eiriau'n d'we'yd wrth y creigiau, 
Dewch am ein penau; och! ninau gan y gwae, 
' Yn awr yr y'm ni'n ofni; 
Mae'r Iesu'n agoshau; 
'Does le in” yna yn y ne', 
Mae'n lampau'n diffodd nid oeddem barod, 
Waith ini wrthod ei hynod alwad e', 
Er dim ni ddeu'm i dreio 
. Ar droed i maes o dre. 


9. Ond priodas-ferch Iesu, 
Mae'i dyled wedi ei dalu, 
“ _ A gwaed ei Hanwylyd; 
' Cânt ganu am yr uwcha, 
' Fry'n llawen Haleluia, 
' Yn beraidd hyfryd; 
:.Fe sych er saled yw. eu drych, 
Duw ymaith ddagrau oddiar eu gruddiau, 
Hwy gant delynau'fo'n glochaidd fel y clych, 
'I seinio maes Hosana, 
'Y gwaca fel y gwych; 
iI'r O'n nis gellant dewia son, 
Ond rhoi gogoniant mewn melus foliant, 
Hwy a gydunant a chanant am-ei bo'n, 
A'i werthfawr ddioddefiadau, 
Mewn hyfryd refol don. 


.E..PowELr, Llanfrynach, a'i-canit. 
























ôf 


Bach. 


'Caf gadw'm swllt, a chaiff fy enaid nef. 


YNDEDWDDAUN 


RHWNG BACHGEN 


AC 


— Os cei fy mab faddeuant yn ddiffael, 


Mae'n rhaid cyfesu'n llwyra thalu'n hael. 

Os rhaid i mi gyffesu fy holl fai— 

Pa faint yw'r taliad? Off. Swllt: beth fynit 
lai? 

Â raid i bawb gyffesu yn ddigudd? 

Rhaid i holl blant y wir gatholig ffydd. 

I bwy cyffeswch chwi? Off. I'r Deon heb 
freg. Pafaint adalwch? Wel, tri swllt 
ar ddeg. 


'Gyffesa y Deoniaid 'O/f. Gwnanti gyd. 
'Ger bron 'r Esgobion, a raid talu'n ddrud. 
'Gyffesa'r Esgob? Faint a dal? I bwy? 


I'r Pab cyffesa ef, a thala fwy. 

Wel, wel mae hwn yn fater hynod iawn: 
I bwy mae'r Pab yn gwneyd ei gyffes lawn? 
Y Pab yw Arglwydd pawb odan y ncf; 

I Dduw yn unig y cyffes ef. 

Pa faint mae'n dalu i Dduw am ei ryddhad? 
O dim; mae Duw o'i ras yn maddeu'n rhad, 


'Os felly mae, y goreu oll yw Duw, 


Mae'n abl i (duet pechod o bob rhŷw, 
'Mae'n barod hefyd,—mi af ato ef, 





